WicipediA 


Chichewa 


Iaith yn perthyn i deulu'r ieithoedd Bantu yw Chichewa 
neu Chicheŵa, hefyd Chewa. Mae'r rhagddodiad "chi" o 
flaen "Chewa" yn golygu "iaith". Fe'i siaredir gan 57.2% 
o'r boblogaeth ym Malawi, lle mae iddi statws iaith 
genedlaethol (Saesneg yw'r iaith swyddogol). Siardeir 
Chichewa hefyd yn Sambia, lle mae'n un o'r saith iaith 
lwythol swyddogol, ac yn Mosambic. Yn Simbabwe saif 
yn drydedd o ran defnydd o'i ieithoedd brodorol, ar ôl 
Shona a Sindebele. Gellir hefyd ei hystyried fel tafodiaith 
o Shona, iaith sy'n perthyn yn agos iddi. 

Daeth yr iaith Chichewa i amlygrwydd yn ystod cyfnod 
Ymerodraeth y Maravi, oedd yn rheoli Malawi a rhannau 
o Fosambic a Sambia rhwng y 15fed a'r 18g. Llwyth sy'n 
byw ger Llyn Malawi yw'r Chewa; mae chicheŵa yn 
golygu "iaith y Chewa". Mabwysiadwyd yr iaith gan 
genhadon yn y 19g, a chyfieithwyd rhannau o'r Beibl iddi 
tua diwedd y ganrif honno. 


Siaredir yn 

Chewa 

Sambia, Malawi, Mosambic, 

Cyfanswm 

Simbabwe 

11.52 miliwn 

siaradwyr 

Teulu 

Niger-Congo 

ieithyddol 

■ leithoedd Iwerydd-Congo 

System 

- leithoedd Benue-Congo 

■ leithoedd De Bantoid 

■ leithoedd Bantu 

- leithoedd Nyasa Nyasa 

■ Chewa 

Lladin (Yr Wyddor Chewa) 

ysgrifennu 

Braille Chewa 

laith 

Statws swyddogol 

■I Malawi 

swyddogol yn -s Simbabwe 

Rheoleiddir 

Nid oes rheoliad swyddogol 

gan 

ISO 639-1 

Codau ieithoedd 

ny 

ISO 639-2 

nya 

ISO 639-3 

nya 

Wylfa leithoedd 99-AUS-xaa - xag 


Wedi dod o "https://cy.wikipedia.Org/w/index. php?title=Chichewa&oldid=5559524" 


Newidiwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 18 Mehefin 2018, am 17:28. 

Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creative Commons Attribution-ShareAlike; gall fod telerau ychwanegol 
perthnasol. Gweler Telerau_Defnyddio'r Drwydded am fanylion pellach. 


























